WikipediA 

Wikang Bosniyo 


Mula sa Wikipediang Tagalog, ang malayang ensiklopedya 

Ang wikang Bosniyo (Kastila: idioma bosnio; Bosniyo: bosanski jezik ) ay isa sa mga bersyong istandard ng 
diyasistemang Central-South Slavic na nakabatay sa diyalektong Stokavian (Shtokavian). 

Ang wikang ito ay pangunahing ginagamit ng mga Bosniak sa Bosnia at Herzegovina, ang rehiyon ng 
Sandzak (sa Serbiya at sa Montenegro) at iba pa. Ito ay nakabatay sa Western o Kanlurang baryant ng 
diyalektong Stokavian na gumagamit ng mga alpabetong Latin at Siriliko. Ang pangalang Bosnian language 
ay karaniwang tinatanggap na pangalan sa mga lingwistikong Bosniak at ang pangalan ay ginamit sa ISO- 
639 istandard. 


NVJ Ang lathalaing ito ay isang usbong. Makatutulong ka sa Wikipedia sa pagpapalawig (https://tl.wikipe 
dia.org/w/index.php?title=Wikang_Bosniyo&action=edit) nito. 


Kinuha mula sa "https://tl.wikipedia.Org/w/index. php?title=Wikang_Bosniyo&oldid=1536225" 


Huling pagbabago: 09:28, 27 Oktubre 2016. 

Magagamit ang teksto sa ilalim ng Lisensyang Creative Commons Attribution/Share-Alike; maaaring mailapat ang 
karagdagang termino. Tingnan ang Takdang Gamit para sa mga detalye. 
















